YCHYDIG EIRIAÜ 


A gyfansoddwyd 

MEWM FFORBB O GAN 

yNEBBYN 

C YFEILIORNADAU’R OES,- 

fîan EwjîJysiẁr i Efengyl Crist i hvyddo, ac i gyfeiriorn- 
adau 0 bob irialh.i ddarfod yn y tiri-fel ereiíl o’i frodyr 
s} 'u dymiino i’r lesu mawr i gaei ei ddyrcharu © godiadí 
%d fachiudiad Haul. 


ArgUAFFWYD DROS DAFYDD AMOS. 

1 Pa beth yw’r croes ymdynnu, mawr swnio ac ymrysonî, 
• sy’n cyfodiiwadulesua’i ras? 

Yn mhhth ý gwir Grist’nogion cyfododd gau athrawo», 
A gau brophwydì ffeiJstion, echrysion, coegion, cas, 

S yw eu henwau, canJynwyr Doctor Prieslleu; 

Holl vd eu hyll fwriadau, y w croesi geiriau Grist: 
Oan^droi grâs Duw sydd gyfioni ryw drytliylJwchcreüI- 

'ît wy wneuthur grthddadleuon auraslon, trawsion tmî. 

^ Ar yn rhyfygus.fod ganddynt grefydd iáchu* 

Ac athraw hylaw hwyJijs, a grymus broffes gref: 

Doesganddynt Witn i’w sefyll, yn sail i’w proffesdywtH, 
Oad fîrostio yn T. Peíipistyll, a’i araith ercbyll ef. ' 

4 Hwn yw eu hathraw byffoJ, sy’n haeru’n ani^ynwyrol, 
ond Dyn naturiol dwys. 

^.ioddefodd angeu’n ddofaidd,dan law’r luddewonciaidd 

fel merthyr gwirton gwaraidd, arafaidd, llariaidd 11 wy« 


5 Hysy dd'wedent nad ees iawnedd i'w gaeldros bediod 

-waeicûo, [Dnw. 

^ng waed liiuieititog sanctaidd, Oen niwynaidd doẁdd 
Y« groes i’r gair sy’n dywedyd, “mae Ciìst yvv drws j 
gwynfyd, 

“A’rpur wirionedd hyfryd, “ a’riTordd i’rbywyd byw,” 

6 Goganu gwir athrawiaeth, a gwadu’n Prynwr perffaith, 
Mae pawb sy’n dal Scooiniaeth, aiinuwiol araitti yw; 

.'í’rosedciwyr y’iit fel Sudilas bradychant y Messius, 

Nì chsiff fath ddynion diras, fyn’d byth i deyrnas üdnw. 

7 Nid wyf yn gwneud ymryson, ond chwennych deau’r 

dynion, 

O dan law satan ddigllori, a’i gadwyn creuîon gref; 
üymunwn iddynt ddadrys, o’r fagi d-drwg ryfygua, 

A ddaUwyd ganddo'n ddilys, with ei ewyllys ef. 

SErçymmaintsydd o b]eidiau,cas dynnn croes gwestiwntiM, 
tîwhahanoi opiniwnau, ac eríwau sectausy. 

Nid sectiia enw o ddynioti, all wiieutliur dýn ynraslo», 
Heb Qnsi á'i groes, a’i goron, o fewn i'w galon gu, 

9 Nì bycìd un dyn cadwedig, trwy hanes Crisí yn unig, 
îleb gaeiei Wâed puredig yn feddyg iddo fe. 

■ fîmmanuel ii ag’wyddoä.Oen üuw a’i Aberth iawuoü, 
Màe ef dfos bawb o’i bobl, yn eiriol y« y ne’. 


ÎO íîeb oìlwng gwaed yii bendant,nid oes i ddynìfaddeuiiní; 

Yr ysgrythyrau wiriant, egîurant hynny’n gîir, 
f Go'llyngwyd'gẃaed y Cymmod, yn Aberth iawn dro* 
'beehod, 

. £r bod rhai’n ceisio gosod, yn erbyn 'r hyn sy wir. 


11 Trwy Adda daetli marwolaeth, a dygn gblledigaeth, 

O'r bardd Baradwys odiaeth, oeddiàn a sanctaidd le. 

■ 'frwy ludded yr aii Adda ai’ii dlawd ynghnawd y eynta’, 
Rtif.ij w ar (ìalfaria. as;orwvd noddfa ne’. 




3 


If Trwy ddioddefainf îesu, ein dyíed ga’dd ei dala, 

• A cholýn angeuei faeddu ai dynmi mewn ua dydd, 

Hen deyrnas satan siglodd, a siol y sarph a satlirodd, 

P) I th caichar pechod torodd.a ihoddodd ninuau’» riiydá. 

IS Ail ymddangosodd lesH, ’n ol iddo gael ei gladdiiti, 

O waelod daear wely, cyfododd fynu’n fyw : 

’N ol conc’ro’r bedd a’r diafol, daethyn ei Jaw Anfeidrol, 
A phardwn cadwedigoi, wiw rodd i ddynol-ryw. 

Î4 Dewch bechaduriaid tlodion,truenus, clwyfusj cîeîion, 
At Grist y Meddyg tirion, i gael eich llon wellba»; 

’ A'i waed feolch eich l!ygredd,dewch atto i gael ymgeîedd 
'?ra byddo drws trugaredd, i’w gyrraedd cyii ei gau. 

Í 5 Gweddiwn ni’yi wastadol, a chalon edifeiriöh 
Är lçsu’n Prynwr grasol, am nefoldduwiol ddawri: 

Y meddyg mawr sy’n maddeu.faich adwyth o bethodaa, 
Efe yn wyneb angeu, y w’r Cyfaíll goreu gawn, 

î6 Y saw! ni chredant ynddo, a glywir yn gweddio, 

Ar greigydd mawr i’"w cuddio, pah delo Mab y dyn, 

Ar gwinmwl nefi’w barnu a’r meirw’n adgyfodi, 
îáociniaid fydd yn synnu, wríh wel’d goleuniei lun, 

17 Rhyw olwg wael a weür, ar Priestley a’ì ganlynwyr, 

O flaen y frawdle gywir, pan bernir pawb o’r byd ; 

Hwy ddywedantoll dan gryau.yCrist oe’ni iii yu wada, 
Sy wedi d’od i’n barnîi, gwaeni ein geni gỳdJ 

18 Er eu bod hwy’ii dywedyd, y derfydd cyn pen cnnyd, 
Biegethu’r Efengyl hyfryfí, ar hyd y ddaearr hon ! 
Breuhiniaeíh wych y Garreg ymlaen o hyd sy’n’hedcg 
Hon yw’r Ëi'engyí fwyndeg, a’i goleh iliwdeg lioii. 

10 Holl gyrrau'r byd hi gyrraedd, ac ynadaw y diwedd ; 
í’regethir lîì’n ddiduefid, yn rhyfedd.i bob rhyw. 

Yü îrVfH€'b* gŴTthddadieuon, waeJ anwir eigeiynion, 
Pregeîìiö’r Êfeugyl diriou mae gweiuidogiao Dnw. 


4 


to îsawî èydd meivn ymrafaeî.yn erbyncnawd achythrani 
’N o! myn’d i’r noddfa dawel, fe ddeifydd rhyfel rhai’ii. 
Ctodforwn Dduw’r Gorucha, heb derfyn gydâ’rdyifa, 
A« i\berth pen Cüljaria^ Hosanna, fydd y sain. 

tî Bydd wríh ddychwelyd adreo, llawenydd achaniadao, 
Trag’wyddo! fuddiol foddao, ar bennau ihai’u bob uu! 
Ä’u-cyst.udd raawr a’u trallod, a’u galar wedi darfod, 
Moliannant lesu’n hynod, pob tafod yti gyttuti. 


it Boed bendith ar fy nghaniad, i roddi ar’gyhoeddiad, 
í dynion drwg di deÌBaîad, sy’çi gwadu N^heidwadcu» 
Nk! ydyw swm Sociniaeth, ond proífes ẅael amherffaiíh, 
O Arglwydd torr di ymaith,ei hangrediniaeth hi, 

î5 Dlflana bob aflonydd,athrawîaeth ddrwg ddì.ddcufrydd, 
A phob opmiwii penrydd, anufudd dan y ne’; 

A gwlawia fannatiefol i’th etifeddiaeíhfutídiôh 
A'lh íwyn Efengyl fanol, fo’n llwyddoymhob Ile, 


DÎWEDD* 


Jomaihm- Herrifi Argraffÿdd Cmfÿrdêm, 



